o* 


Ang  HIV  at  AIDS: 
Ikaw  ba  ay 
nanganganib? 


DEPARTMENT  0F  HEALTH  AND  HUMAN  SERVICES 
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention 


CDC 

CENTERS  FOR  DISEASE  CONTROL 
AND  PREVENTION 

Tagalog 


Ano  ang 
HIV  at 
paano 
ako 

mahahawa 

nito? 


Ang  HIV-  ang  human 
immunodeficiency  virus-  ay  isang  virus 
na  pumapatay  ng  “CD4  eells”  ng  iyong 
katawan.  Ang  CD4  eells  (na  tinatawag 
ring  T-helper  eells)  ay  tumutulong  sa 
iyong  katawan  upang  labanan  ang 
impeksiyon  at  sakit.  Naisasalin  ang 
impeksiyon  ng  HIV  sa  ibang  tao  kung 
ang  isang  taong  may  impeksiyon  ng  HIV 
ay  makikipagtalik  sa  o  makikigamit  ng 
karayom  ng  iniksiyon  sa  ibang  tao. 
Maaring  ring  maisalin  ito  mula  sa  ina 
tungo  sa  kanyang  anak  sa  panahon  ng 
kanyang  pagbubuntis,  kung  ipinanganak 
na  niya  ang  sanggol  niya,  o  kung 
pinapasuso  niya  ang  kanyang  sanggol. 


Ano  ang 
AIDS? 


Ang  AIDS  -  ang  acquired  immunodefi- 
eieney  syndrome-  ay  isang  sakit  na 
nakukuha  mo  kung  sinisira  ng  HIV  ang 
sistema  ng  iyong  katawan  pangontra  sa 
mga  sakit  para  di  ka  mahawaan. 
Kadalasan,  kung  humihina  ang  iyong 
sistemang  pangontra  sa  sakit,  ikaw  ay 
hihina  at  maaring  ikamatay. 


Ang  mga  unang  kaso  ng  AIDS  ay  napag- 
alaman  sa  Estados  Unidos  noong  1981, 
ngunit  ang  AIDS  ay  maaring  nanatili  na 
dito  at  sa  ibang  bahagi  pa  ng  mundo 
nang  marami  ng  taong  bago  noon. 

Noong  1984,  napatunayan  ng  mga  i 


Ano  ang 

mga 

dapat 

kong 

malaman 

tungkol 

sa  HIV? 


siyentipiko  na  ang  dahilan  ng  AIDS  ay 
ang  HIV. 


Kahit  sino  ay  maaring  mahawaan  ng 
HIV.  Ang  pinakamahalagang  dapat 
malaman  ay  kung  paano  mo  nakukuha 
ang  virus.  1 

Makukuha  mo  ang  virus  sa  : 

•  Sa  pamamagitan  ng  pakikipagtalik 

nang  walang  proteksiyon- 
pakikipagtalik  na  walang  eondom 
-  sa  isang  taong  may  HIV.  Ang 
virus  ay  maaring  nasa 
naimpeksiyon  na  dugo  ng  isang 
tao,  semilya,  o  mga  seeretion  mula 
sa  ari  ng  babae  at  maaring 
makapasok  sa  iyong  katawan  sa 
maliliit  na  sugat  sa  iyong  balat  o  sa 
balat  ng  ari  ng  babae,  o  ng  lalake, 
sa  tumbong,  o  sa  bunganga. 

•  Sa  pamamagitan  ng  karayom  at  ng 
iniksiyon  o  sa  pakikigamit  ng  mga 
kagamitang  ginagamit  para  sa 
paghahanda  ng  mga  gamot  para  sa 
iniksiyon  ng  isang  taong  mga  HIV. 

•  Galing  sa  pagsalin  ng  dugo  o  ng 
pagpapaeksamen  para  malaman 
ang  bilis  ng  pamumuo  ng  dugo  na 
isinagawa  sa  iyo  bago  1985 


(Ngunit  sa  ngayon  ay  hindi  ka 
na  siguro  mahahawa  ng 
impeksiyon  sa  ganitong  paraan 
dahil  lahat  ng  dugo  sa  Estados 
Unidos  ay  sumasailalalim  na  ng 
pageeksamen  kung  may  HIV  o 
wala  nagmula  noong  1985.) 


Mga  sanggol  na  ipinanganak  ng 
mga  babaeng  may  HIV  ay  maari 
ring  mahawaan  ng  impeksiyon  sa 
panahon  na  sila  ay  nasa 
sinapupunan  pa,  kapanganakan  o 
pagsususo  nila. 

Hindi  ka  mahahawaan  ng  HIV 
kung: 

•  Sa  pakikipagtrabaho  o 
pakikihalubilo  sa  mga  taong 
may  HIV. 

•  Galing  sa  pawis,  laway,  luha, 
damit,  mga  inuman  ng  tubig, 
mga  telepono,  upuan  ng 
unidoro,  o  sa  pamamagitan  ng 
mga  pang-araw-araw  na  bagay 
katulad  ng  pagsasalo-salo  sa 
pagkain. 


Galing  sa  mga  kagat  ng  mga 
insekto  o  duro. 


3 


Galing  sa  pagaabuloy  ng  dugo. 


•  Galing  sa  pakikipaghalikang 
nakasara  ang  bibig.  ( ngunit  may 
maliit  na  posibilidad  na  makukuha 
mo  ito  galing  sa  pakikipaghalikang 
bukas  ang  bibig  o  ng 
pakikipaghalikan  ng  “french  kiss” 
sa  isang  taong  may  impeksiyon 
dahil  sa  posibleng  may  pagkadaiti 
ng  mga  dugo.) 


Paano  ko 
pangangalagaan 
ang  aking 
sarili? 


Huwag  kang  makikigamit  ng  mga 
karayom  at  mga  iniksiyong 
ginamit  pang-iniksiyon  ng  mga 
gamot,  steroids,  bitamina  o  pang- 
tatoo  o  pantusok  ng  iba’t  ibang 
bahagi  ng  katawan  bilang 
palamuti.  At  huwag  ring 
makikigamit  ng  mga  kagamitang 
ginamit  upang  ihanda  ang  mga 
gamot  na  iiiniksiyon.  Maraming 
tao  na  ang  nahawaan  ng  HIV, 
hepatitism  at  mga  ibang 
mikrobiyo  sa  ganitong 
pamamaraan.  Ang  mikrobiyong 
taong  susunod  na  gagamit  ng 
karayom. 


•  Ang  pinakasiguradong 

pamamaraan  para  maiwasan  ang 
pagkahawa  ng  mga  sakit  na 
nakukuha  sa  pakikipagtalik 


ay  ang  pag-iwas  sa 
pakikipagtalik  o  ang 
pangmatagalang 
pakikipagrelasyon  sa  isang 
kaparehang  naeksamen  na  at 
alam  mong  hindi  nahawaan. 


Para  sa  mga  taong  may  mga 
gawing  sekwal  na  naglalagay 
sa  kanila  sa  panganib  na 
mahawa  ng  STD,  ang  tama  at 
palagiang  paggamit  ng 
eondom  na  lateks  ay  maaring 
makabawas  sa  panganib  na 
mahawa  ng  STD.  Subalit 
walang  proteksiyon  ang  may 
1 00  porsiyentong  bisa  at  ang 
paggamit  ng  eondom  ay  hindi 
lubos  na  garantisadong 
proteksiyon  laban  sa  STD. 
Kung  ikaw  ay  mas  maraming 
kapareha  sa  seks,  mas  malaki 
ang  posibilidad  mong  mahawa 
ng  HIV  o  ng  ibang  mga  sakit 
sa  pamamagitan  sa  seks. 


•  Hindi  nagiging  mas  mabisa  ang 
mga  eondom  na  pinapahiran 
ng  mga  spermieide  kaysa  sa 
mga  nalangisan  nang  eondom 
bilang  proteksiyon  laban  sa 
pagkakahawa  ng  HIV  at  ng 


5 


mga  ibang  STD.  Para  matamo 
ang  proteksiyon  ng  paggamit  ng 
eondom,  kailangan  ang  tama  at 
palagiang  paggamit  nito.Ang 
maling  paggamit  ay  maaring 
magbunga  ng  pagka-alis  o 
pagkapunit  nito,  at  ito  ay 
nawawalan  ng  saysay.  Ang  di 
palagiang  paggamit,  e.g.  ang  di 
paggamit  sa  bawat  pakikipagtalik 
ay  maaaring  magbunga  ng 
pagkahawa  ng  STD  ,  dahil  ang 
pagkakahawa  ay  maaring 
maganap  sa  isang  beses  na 
pakikipagtalik. 

Huwag  makikigamit  ng  mga  pang- 
ahit  o  mga  sepilyo  dahil  may 
posibilidad  ng  pagkadaiti  ng  dugo. 

Kung  'kaw  ay  nagdadalangtao  o  sa 
tingin  mo  ay  magdadalangtao  ka, 
makipagkita  ka  sa  iyong  doktor  o 
sa  iyong  lokal  na  sangay  ng 
pangkalusugan  tungkol  sa 
pagpapaeksamen  ng  HIV.  May 
mga  gamot  na  maaring  makuha  at 
makatulong  sa  iyo  at  makabawas 
ng  posibilidad  na  mahawaan  mo 
ang  anak  mo  ng  HIV  kung  ikaw  ay 
meron  nito. 


Maaring  ikaw  ay  may  HIV  kahit  na 
pakiramdam  mo’y  napakalusog. 

Ang  paraan  lang  upang  malaman 
kung  ikaw  ay  meron  nito  o  wala 
ay  ang  pagpapaeksamen. 
Makipag-usap  ka  sa  tagapangalaga 
ng  kalusugang  may  kaalaman 
tungkol  dito  o  ng  eounselor  bago  at 
pagkatapos  ng  pagpapaeksamen  mo. 
Maari  kang  pumunta  sa  iyong 
doktor  o  sa  sangay  ng  kalusugan 
para  sa  pagpapaeksamen  o  bumili  ka 
ng  isang  kit  ng  mga  kagamitan  para 
sa  pangungulekta  ng  sample  na 
maisasagawa  sa  bahay  (para  sa 
pageeksamen  mo  sa  HIV  antibodies) 
na  mabibili  sa  maraming  botika. 

Para  malaman  mo  kung  saan  ka 
maaring  sumangguni  at 
magpaeksamen  ng  HIV  sa  inyong 
lugar,  tumawag  lamang  sa  opisina  ng 
inyong  lokal  na  sangay  ng  kalusugan 
o  sa  CDC  National  AIDS  Hotline  sa 
1-800-342-AIDS  (2437). 


Paano  ko 
malalaman 
kung  ako 
ay  may 
HIV  o 
AIDS? 


Ang  iyong  doktor  or  tagapangalaga 
ng  kalusugan  ay  maaring  magsagawa 
ng  isang  lihim  na  pageeksamen  ng 
HIV.  Ang  mga  impormasyon  ng 
iyong  pagpapaeksamen  sa  HIV  at 
ang  mga  resulta  nito  ay  magiging 


7 


8 


lihim,  katulad  rin  ng  iyong  ibang 
impormasyong  medikal.  Ang  ibig 
sabihin  nito  ay  makikita  lang  ng  mga 
taong  nabigyan  ng  karapatan  makita  ang 
iyong  medieal  na  rekord.  Maaring  kang 
magpatulong  sa  iyong  doktor, 
tagapangalaga  ng  kalusugan  o  ng  HIV 
eounselor  sa  lugar  na  iyong 
pagpapaeksamehan  upang  ipaliwanag 
kung  sino  ang  maaring  makakuha  ng 
impormasyong  ito.  Halimbawa,  gusto 
mong  tanungin  kung  malalaman  ng 
kompanya  ng  insuranee  mo  ang 
kalagayan  ng  HIV  mo,  kung 
makakakuha  ka  ng  benepisyo  ng  health 
insuranee  o  magapply  para  sa  life  insur- 
anee  o  ng  disability  insuranee. 

Sa  karamihan  ng  mga  states,  puede  kang 
maeksamen  nang  di  nalalaman  ang 
tunay  mong  pagkatao.  Ang  mga 
ganitong  eksamen  ay  kadalasang 
isinasagawa  sa  mga  espesyal  na  lugar  na 
tinatawag  na  mga  lugar  na  pageksamen 
para  sa  mga  di  nagpakilalang  tao.  Kung 
ikaw  ay  mabibigyan  ng  pageeksamen  ng 
HIV  na  di  nagpapakilala,  ang  mga 
rekord  ng  lugar  na  pinagpaeksamehan 
ay  maglalagay  lamang  ng  numero  o 
koda  sa  mga  resulta  ng  eksamen,  hindi 
ang  iyong  pangalan.  Bibigyan  ka  ng 
eounselor  ng  numero  at  ng  oras  ng 
pangungulekta  ng  iyong  dugo,  laway,  o 


ng  ihi  para  sa  eksamen,  pagkatapos,  kung 
babalik  ka  sa  lugar  ng  pinagpaeksamehan 
mo  (o  di  naman  e  tumawag  ka  sa  lugar 
na  pinagpaeksamehan  mo,  halimbawang 
gumamit  ka  ng  mga  gamit  para  sa 
pangungulekta  ng  sample  sa  sariling 
pamamahay)  at  sabihin  mo  sa  kanila  ang 
iyong  numero  o  ng  koda  para  malaman 
mo  ang  resulta  ng  iyong 
pagpapaeksamen. 

Malamang  magkakaroon  ka  ng  positibong 
resulta  para  sa  (na  nahawaan  ka  ng)  HIV 
kung  ikaw  ay: 

•  Kung  nakigamit  ng  mga  karayom  ng 
mga  iniksiyon  ng  mga  gamot  at 
iniksiyon  o  ng  mga  kagamitan. 

•  Kung  nakipagtalik  kang  walang 
eondom  sa  isang  taong  may  HIV. 

•  Kung  nagkaroon  ka  ng  sakit  na 
nakakahawa  sa  pamamagitan  ng 
pakikipagtalik  tulad  ng  ehlamydia  o 
gonorrhea. 

•  Kung  nasalinan  ka  na  ng  dugo  o 
sumailalim  ka  ng  eksamen  ng 
pamumuo  ng  dugo  sa  pagitan  ng 
1978  at  1985. 

•  Kung  nakipagtalik  ka  sa  isang  taong 

nakagawa  na  ng  alin  man  sa  mga 
nabanggit.  ^ 


Ano  ang 
magagawa 
ko  kung 
ipinapakita 

ng 

eksameng 
may  HIV 
ako? 


Kahit  na  seryosong  impeksiyon  ang 
HIV,  maraming  taong  may  HIV  at 
AIDS  ang  nabubuhay  ng  mas  matagal, 
mas  malusog  sa  ngayon,  salamat  sa 
makabago  at  mabisang  panggagamot. 
Napakahalang  siguraduhin  mong 
nalalaman  ng  iyong  doktor  kung  paano 
gamutin  ang  HIV.  Kung  hindi  mo  alam 
kung  sinong  doktor  ang  iyong 
lalapitan,  makipag-usap  ka  sa  isang 
propesyonal  na  tagapangalaga  ng 
kalusugan  o  ng  HIV  eounselor. 


Napakahalaga  nito  lalong-lalo  na  kung 

ikaw  ay  nagdadalangtao  o 
nagplalanong  magdalangtao. 

May  mga  ilan  ring  bagay  na  magagawa 
mo  para  manatili  kang  malusog. 
Naririto  ang  ilan  sa  kanila: 

•  Sundin  ang  mga  utos  ng  iyong 
doktor.  Magpakita  ka  sa  iyong 
nakatakdang  oras  ng 
pakikipagkita.  Maaring  reresitahan 
ka  ng  gamot  ng  iyong  doktor. 
Inumin  mo  ang  gamot  katulad  ng 
utos  niya  dahil  ang  pag-inom  ng 
iilan  lang  sa  iyong  mga  gamot  ay 
magbibigay  lang  ng  panahon  para 
lumalala  ang  iyong  impeksiyon  na 
HIV. 


Paano  ko 
malalaman 
ang  mga 
iba  pang 
bagay 
tungkol  sa 
HIV  at 
AIDS? 


•  Magpabakuna  ka  para  maiwasan 
ang  mga  impeksiyon  tulad  ng 
pnuemonia  at  lagnat.  Sasabihan  ka 
ng  iyong  doktor  kung  kailan  ka 
magpapabakuna. 

•  Kung  ikaw  ay  naninigarilyo  o 
umiinom  ng  mga  gamot  na  hindi 
inireseta  ng  iyong  doktor,  itigil  mo 
ang  mga  ito. 

•  Kumain  ka  ng  mga 
masustansiyang  pagkain. 
Makakatulong  ang  mga  ito  para 
manatili  kang  malakas,  at 
mapanatili  ang  iyong  sigla  at 
tumaas  ang  iyong  timbang,  at 
tutulungan  ang  iyong  katawang 
pangalagaan  ang  sarili  niya. 

•  Regular  na  mag-ehersisiyo  para 
manatiling  malakas  at  malusog. 

•  Matulog  at  magpahinga  ng  sapat  so 
oras. 


Tumawag  ka  sa  CDC  National  AIDS 
Hotline  sa  1-800-342-2437  (Espanyol/ 
Espanol:  1-800-344-7432;  TTY 
aeeess:  1-800-243-7889).  Ang  Hotline 
ay  may  mga  tauhang  sinanay  na 


sumagot  kaagad  at  magpakakatiwalaan  ng  mga 
tanong  mo  tungkol  sa  HIV  at  AIDS.  Ang  mga 
tauhan  sa  Hotline  ay  makapagbibigay  ng 
maraming  iba’t-ibang  babasahin  at 
makakapagsasaguni  ng  mga  organisasyon 
tumatalakay  sa  HIV  at  AIDS  sa  iyong  lugar. 

Sa  intemet,  maari  kang  makakuha  ng 
impormasyon  tungkol  sa  HIV  at  AIDS  mula  sa 
CDC  Division  of  HIV/ AIDS  Prevention  sa 
http://www.cdc.gov/hiv/dhap.htm.  Ang  iba 
pang  pagkukuhanan  ng  impormasyon  ay  ang 
CDC  National  Prevention  Information  Net- 
work,  http://www.cdcnpin.org  o  ang  HIV/ 
AIDS  Treatment  Information  Service,  http:// 
www.hivatis.org. 


AIDS  Quilt 


12 


Para  sa  iba  pang  impormasyon  tungkol  sa  buhay  ng  may 
HIV  o  AIDS,  tumawag  sa: 


Para  sa  libreng  pagsasangguni  at 

imponnasyon: 

CDC  National  AIDS  Hotline 

Ingles  (800)  342-AIDS  (2437) 

[24  oras  sa  isang  araw] 


Mga  gamot  na  sumasailalim  pa  sa 

mga  pagsusubok  sa  klinika: 

Serbisyong  Nagbibigay  Kaalaman 
Tungkol  sa  Pagsusubok  sa  Klinika  ng 
AIDS  (ACTIS) 

(800)  874-2572 


Espanyol  (800)  344-SIDA  (7432) 

[8  ng  umaga  -  2  ng 
umaga  EST] 

(pati  na  rin  angSTDs) 

TTY  (800)  243-7889 

(Bingi  at  may  diperensiya 
sapandinig) 

[Lunes  -Biyemes/1 0  ng 
umaga- 1 0  ng  gabi  EST] 

Mga  libreng  babasahin: 


Mga  benepisyo  sa  Soeial 

Seeurity: 

Pangasiwaan  ng  Katiwasayang 
Panlipunan 

(800) 772-1213 

(Maari  ka  ring  humingi  ng  dukomento 
ng  personal  na  kinita  at  kinalkulang 
benepisyo  para  matulungan  ka  sa 
pagkalkula  ng  benepisyo  ng 
pagreretiro,  kapansanan,  at  ng  mga 
namatayan  nababayaran  sa  iyong 
rekord  sa  Soeial  Seeurity.) 


CDC  National  Prevention 
Information  Network 
(800)  458-5231 
1-301-562-1098  (Intemational) 
P.O.  Box  6003 
Roekyille,  MD  20849-6003 


Libreng  impormasyon  tungkol  sa 

pagpapagamot  ng  HIY/AIDS: 


Programa  para  sa  Insuranee  ng 
Kalusugan  ng  Bata 

1-877  KIDSNOW 
(1-877-543-7669) 

Ang  direksiyon  sa  intemet  ng 
Sangay  ng  CDC  ng  Pag-iingat 
ng  HIWAIDS: 

http  ://www.cdc.gov/hiv/dhap.htm 


Serbisyong  Nagbibigay  Kaalaman 
Tungkol  sa  AIDS  (ATIS) 

(800)  448-0440 


